BUGAIL ABERDYFI. 


“ O tyr'd yn ol, fy ngeneth wen.” 





Mi geisiaf eto ganu cân 
I'th gael di 'nol, fy ngeneth lân, 
Âr gadair siglo, ger y tân, 

Ar fynydd Aberdyfi; 
Paham, fy ngeneth hoff, Paham 
Gadewaist fi a'th blant dinam ? 
Mae Arthur bach yn galw ei fam, 

A'i galon bron a thori ; 
Mae'r ddau Oen llowaeth yn y llwyn, 
A'r plant sy'n chwareu gyda'r ŵyn; 
O tyr'd yn ol, fy ngeneth fwyn, 

1 fynydd Aberdyfi. 











2 


2. Nosweithiau hîrion, niwlog, du, 
Sydd o fy mlaen, fy ngeneth gu, 
O agor eto ddrws y ty, 

Yr fynydd Aberdyfi, 
O na chait glywed gweddi"dlôs 
Dy Arthur bach cyn cysgu'r nos, 
A'i ruddiau bychain, fel y rhôs ; 

Yn wylo am ei fami! 
Gormesaist lawer arnaf, Gwen, 
Gormesais inau,—dyna ben, 
O tyr'd yn ol, fy ngeneth wen, 

I fynydd Aberdyfi. 


3. Fel hyn y ceisiaf ganu cân 
I'th gael di'n ol, fy ngeneth lân, 
I eistedd eto ger y tân, 
Ar fynydd Aberdyfi, 
Rwy'n cofio'th Jais cyn canu'n iach ; 
Ond fedri di na neb o'th âch 
Ddiystyru gweddi plentyn bach, 
Sydd eisiau gweld e fami ! 
Rhyw chware plant oedd dweud, *< Ffarwel ” 
Cyd faddeu wnawn,—a dyna'r fel; 
Tyr'd dithau'n ol, fy ngeneth ddel, 
I fynydd Aberdyfi. 


Llanrwst—0. E. Jones a'i Gyf., Argraffwyr. 


CERDD 


DAFYDD WYNN. 


Wel dyma ddydd priodol, 

Diddanol Dafydd Wynn : 
Paham na chana'r clychau, 

A'r tanuau wrth glywed hyn 
Mae'r adar oll yn canu, 

A'r Gog i'w harddu ar hynt; 
A'r Ceiliog, fu ar y gwely, 

I'w helpu i garu gynt. 


Tywyned haulwen oleu, 
Yn ddi-gymylau a mwg ; 
Na ddoedd Piogod allan, 
I dd'rogan rheg neu ddrwg, 
A chwedi haul i gaerau, 
Yd llawn nos olau a ser, 
Ni feiddiai rhew neu farug, 
Oer gynyg ar ei ger. 


Rhyw noswaith bur ddewisol, 
Yn fuddiol iawnîa fu, 

Pan daeth, a'i geiliog odiaeth, 
I garu'n berffaith gu; 

Fel byddai'r bore'n barod, 
Rhag cysgu'n hynod hir, 

Fe'i rhoe ar ben y gwely, 
I ganu, a dweyd y gwir, 


Rhwng un ar ddeg a deuddeg, 
Wr glandeg, ar y gloch, 

Aeth Dafydd Wyn a'i 'nwylyd, 
O tan y cwrlyd coch ; 

Fe ddodd meinir eglur 
Gan natur y gynich, 

A'r Ceiliog gwyn yn canu, 
Pan roi'r hen wely wich, 











2 


Aeth Dafydd i roi mantol, 

Oedd lesol yn ei long, 
Roedd ceiliog ar y garfan, 

Yn tingcian, hai ding dong, 
Fel Proffwyd yn y tywyll, 

Yn crybwyll, Witching crafft, 
Ond hynod, *r oedd e'n tiwnio, 

A Deio'n singcio ei siafft, 





Dychrynai'r wraig o'r parlwr, 
Gan gryfdwr daear gryn ; 
Heb feddwl fawr am Geiliog, 
Dewinog Deian Wynn ; 
Dywedodd wrth ei Phriod, 
Yn y dychryndod hwn, 
“Dyna Dderyn y corff yn galw, 
Mi fyddaf marw, mi wn.” 


Meddai'r gwr, “ Os galwad angau 
Yw'r lleisiau sydd gerllaw, 
Peth dedwydd yw cael rhybudd, 
Cyn delo'r dydd y daw ; 
Oud, Ust, gad i ni wrando, 
A glywn ni mono mwy, 
Llais ceiliog yw mewn cornel, 
Cei eto hoedl hwy.” 


Bu rywyr i Ddeio redeg, 
Mewn gwaed boreuddeg brwd, 
Oyn gorphen cau eì falog, 
A'i geiliog yn ei gwd, 
Peth difyr iawn wrth garu, 
Yw tynu at y crys, 
Ca'dd Dafydd Wynn am hyny, 
Roi'r fodrwy wrth ei fys. 
BARDD NANTGLYN” 





